Na 16 The Kalma na 
Allah 


Allah ya kira 
Musa 


=~ 


Da Ubangiji ya ga ya haye ya 
duba, sai Allah ya yi kira gare shi 
daga cikin daji, 

"Musa! Musa!" Sai Musa ya ce, 
"Ga ni." 


Fitowa 3:4 


Wata rana, da Musa ya ga Bamasare yana dukan 
Ba'isra'ile, sai ya husata, ya bi da mutanensa 
kuma ya kashe Bamasaren. 


Da Fir'auna ya ji haka, Musa ya ji tsoronsa, ya 
gudu daga fadar Masar, ya zauna a jejin 
Madayanawa. 


Musa ya yi shekara 40 yana makiyayi kuma a 
karshe ya kai shekara 80. 


Watarana Allah ya kira shi a cikin kurmin da yake 
konawa ya ce masa. "Zan aike ka wurin Fir'auna 
don ka ceci jama'ata Isra'ilawa daga Masar." 


Musa ya komo Masar domin ya ceci mutanensa 
Isra'ilawa suna rike da sandan da Allah ya ba shi. 


> Darasi na Yau Gi ye as 


Allah ya kira Musa a matsayin 
shugaban Isra lawa sa'ad da yake dan 
shekara 80. 


Shirin Allah ya bambanta da namu, 
amma shirinsa koyaushe cikakke ne. 


Dole ne mu yarda cewa shirin Allah 
cikakke ne kuma dole ne mu dogara 
gare shi. 


Allah ne? 


Allah.. 


Allah yayi mana jagora da 
cikakken shirye-shiryensa. Babu 
kurakural a cikin shirin Allah. 


Aa. | 4 
=P pele Tambayoyi NaS 
Yau 
Da Musa ya ji muryar Allah, menene ya 
gani? 


© itacen inabi mai kyau 
@ girgije da tsawa 
@ daji mai kona 


@ raba teku 


=~ 


Da Ubangiji ya ga ya haye ya 
duba, sai Allah ya yi kira gare shi 
daga cikin daji, 

"Musa! Musa!" Sai Musa ya ce, 
"Ga ni." 


Fitowa 3:4 


Ba A TH IH 
T | Wh 


* > 


2 He | 


A'a. 17 The Kalma na 
Allah 


Bala'i Goma 


Maganar Yau A 


Masarawa za su sani ni ne Ubangiji 
sa'ad da na mika hannuna gaba 
da Masar, na fito da Isra'ilawa 
daga cikinta. 


Fitowa 7:5 


T 


YA. 


e | 
BE 
MI IL ji 
ge” 
E 7 | 


ms 
Ta E 


Musa ya gaya wa Sarkin Masar, Fir'auna umurnin 
Allah. Ubangiji ya ce, “Ku saki mutanena, su yi 
mini sujada.” 


“Ba komai! Wanene Allah? Ni Ubangiji ne, 
Fir'auna ya ki shi da karfi. 


Musa ya yi addu'a ga Allah. "Ya Ubangiji, don 
Allah ka sanar da ni abin da za ka yi daga yanzu." 


Allah ya sa masifu guda goma a kan dukan kasar 
Masar. Mutanen Masar da Fir'auna sun san wane 
ne Allah na gaske. 


"Musa, fita daga Masar tare da dukan Isra'ilawa a 
yanzu." Fir'auna ba shi da wata mafita face ya 


imi rm Me aras na Yau 


Fir'auna ya dauka cewa shi ne ya 
fi Karfin yin watsi da Allah. 
Don haka, dole ne ya kasance 
karkashin manyan masifu. 


Dole ne mu furta cewa Allah ne 
Madaukaki ba mu ba. 


Allah.. 


Allah ya bambanta siffar gumaka 
ko wasu alloli na karya. 


Allah yana da rai kuma yana aiki 
da ikonsa mai girma. 


a #STambayoyi n 
Yau 
Masifu nawa ne Allah ya jefar a 
Masar? 


@ biyar 
2 bakwai 
@ goma sha biyu 


4 goma 


Maganar Yau A 


Masarawa za su sani ni ne Ubangiji 
sa'ad da na mika hannuna gaba 
da Masar, na fito da Isra'ilawa 
daga cikinta. 


Fitowa 7:5 


+++ 


A'A. 18 Maganar 
Allah | 
Rukunin 
Gajimare 


da ve all 


TT Maganar Yau Yg 


Da rana Ubangiji yana gaba gare 
su da al'amudin girgije, don ya 
bishe su a hanyarsu da dare, da 
al'amudin wuta don ya ba su 
haske, don su yi tafiya da rana ko 


dare. Fitowa 13:21 


Isra'ilawa sun yi shekara 430 a Masar. Sun bar 
Masar don komawa Kasar alkawarin Kan'ana - a 
karshen shekaru 430. 


"Ta yaya za mu sami hanyar da ta dace?", "Idan 


muka hadu da miyagu a hanya fa?" Sun damu 
matııka 


A lokacin, Allah ya nuna musu shaida cewa yana 
yi musu ja-gora. Al'amudin girgije ne. 


Da dare ya zama ginshikin wuta. Haka Allah ya 
shiryar da su dare da rana. 


| | | | 
| da SD 


"Ba ma tsoro, gama Allah yana tare da mu!" Isra'ilawa 
sun gode wa Allah don ya yi musu ja-gora da al'amudin 
girgije da al'amudin wuta. 


~ a 


WE yau darasiggg ya 


Sa'ad da Isra'ilawa da yawa suka 
haye hamada mai hadari, Allah ya 
nuna musu tabbaci cewa ya yi 
musu ja-gora kuma ya kare su da 
al'amudin girgije da kuma 
al'amudin wuta. 


Yanzu, Allah yana tare da ni, kuma 


MALA Ea eee EDELT 


Allah? 


Allah.. 


Allah yana tare da mu a koda 
yaushe. 


Kuma yana kiyaye mu dare da 
rana. 


+= = ae Tambayoyi na < 
yau 


Sa'ad da Isra'ilawa suka bar kasar 
Ws dal Allah ya yi musu ja- 


Dl Adan aile da al'amudin wuta 
© tsuntsu da kifi 
@ rana da wata 


@ kare da cat 


TT Maganar Yau Yg 


Da rana Ubangiji yana gaba gare 
su da al'amudin girgije, don ya 
bishe su a hanyarsu da dare, da 
al'amudin wuta don ya ba su 
haske, don su yi tafiya da rana ko 


dare. Fitowa 13:21 


Na 19 Kalmar Allah 


Isra'ilawa 
suna bi ta 
cikin bad 


—— ra HS Maganar Yau Y 


Sal Musa ya mika hannunsa bisa 
bahar, dukan daren nan Ubangiji 
ya kori bahar da iska mal karfi 
daga gabas, ya mal da ta 
busasshiyar kasa. Ruwa ya rabu. 


Fitowa 14: 21 


Musa da Isra'ilawa sun hadu da Jar Teku a kan 
hanyar zuwa Kan'ana. 


Masarawa suka kwace Isra'ilawa don su sake 
kama su. 


Sa'an nan, akwai wani abu mai ban mamaki! 
Allah ya bar Jar Teku ta rabu kuma Isra'ilawa suka 
haye bisa sandararriyar kasa. 


Sojojin Masar suka kama su, amma tekun kuma 
ya sake komawa, dukan sojojin Masar suka cika 
cikin teku. Babu daya daga cikinsu da ya tsira. 


Mun gode wa Allah da ya cece mu! Dukan 
Isra'ilawa sun rera wakoki masu dadi da dadi. 


mmm ee Darasi na Yau < 


Allah ya ceci Isra'ilawa daga halin 
da suke cCiki. 


Ni ma a halin da ake ciki na mutu 
saboda zunubi, amma Allah ya 
aiko Yesu ya cece ni! 

Allah ya cece ni daga mutuwa ta 
har abada! 


UNAMA LL 


Allah. 


Allah ne mai cetonmu wanda ya 


ceci mutanensa da hanya mai ban 
mamaki. 


mM ge lambayoyi na e as 
Yau 
Ta yaya Isra'ilawa suka haye Jar 
Teku? 


@ Allah ya aiko musu da babban jirgi. 
2 Allah ya bar su suyi tafiya akan ruwan teku. 


@ Allah ya raba Bahar Maliya, ya bar su su yi 
tafiya 
Buaassnikab&asa. su shawagi bisa teku. 


—— ra HS Maganar Yau Y 


Sal Musa ya mika hannunsa bisa 
bahar, dukan daren nan Ubangiji 
ya kori bahar da iska mal karfi 
daga gabas, ya mal da ta 
busasshiyar kasa. Ruwa ya rabu. 


Fitowa 14: 21 


oer titi PFET 
Na 20 Kalmar Allah 


Allah Wanda 
Yasa Nama 


ge 


DE iii o PA OR 


Se Maganar Yau 


"Na ji gunagunin Isra'ilawa, ka ce 
musu, 'Da maraice za ku Ci nama, 
da safe za ku koshi da abinci, 
sa'an nan za ku sani ni ne Ubangiji 
Allahnku. " 


Fitowa 16:12 


Isra'ilawa ba su da abinci a jeji. Sai suka yi wa 
Musa da Allah gunaguni. 


Sai Ubangiji ya ce wa Musa. "Zan sauke muku 
abinci daga sama." 


Da gari ya waye, Siraran kwal kamar sanyi sun 
bayyana a cikin jeji. 


Da maraice makwarto suka zo a kansu, suka fadi, 
suka rufe sansanin. Suka tattara su suka dafa 
suka ci. Ko ajeji ba su yi yunwa ba. 


"Nagode, Allah!" Musa da Isra'ilawa sun yi mamakin 
ikon Allah madaukaki. 


+ HERE $ A 
TT Darasi na Yau 


Allah ya tanadar wa mutanensa 
abinci na yau da kullun da hanya 
mai ban mamaki da ikonsa 
madaukaki ko da a cikin jeji inda 
ba su sami kome ba. 


Mun yi imani Allah zai azurta mu 
da bukatunmu da hanyarsa mai 
ban al'ajabi da aminci. 


Allah ne? @& 


Allah.. 


Allah ne mai ban al'ajabi wanda ya 
san bukatunmu tun da farko kuma 


ya azurta su da hanyarsa mai ban 
mamaki. 


Se eg ge Tambayoyi na 
yau 
Menene Allah ya tanadar wa 
mutanensa da ke fama da yunwa? 


@ Manna da Quail 
2 Gurasa da Madara 
®© Nama da Ruwa 


@ Shinkafa da Miya 


444 § Maganar Yau G 


"Na ji gunagunin Isra'ilawa, ka ce 
musu, 'Da maraice za ku ci nama, 
da safe za ku Koshi da abinci, 
sa'an nan za ku sani ni ne Ubangiji 
Allahnku. " 


Fitowa 16:12 


A'a. 21 Kalmar Allah 


Dokoki Goma 


JR AN AUA 


“e Maganar Yau "+H 


Musa kuwa yana can tare da 
Ubangiji kwana arba'in da dare 
arba'in ba ci 

burodi ko ruwan sha. Ya rubuta 
kalmomin alkawari a kan allunan, 


wato dokoki goma. Fitowa 34:28 


Jama'ar Isra'ila sun isa Dutsen Horeb (Dutsen 
Sinai). Daukakar Ubangiji Allah ta cika a Dutsen 
Sina'i (Dutsen Horeb). 


Allah ya ce wa Musa, "Ka hau zuwa gare ni a 
bisa dutsen." Musa ya hau bisa dutsen Allah. 


Ubangiji Allah ya sadu a kan Dutsen Horeb. 


Allah ya ba Musa allunan dutse. Allah ya rubuta 
dokoki da umarni a kai domin Isra'ilawa su kiyaye 
—Dokoki Goma. 


"Na gode, Ubangiji, da ka ba mu dokoki." 
Musa ya yi tunani, “Zan cece, in koyar da wadannan 
Dokoki Goma masu tamani.” 


3 Darasi na Yau "H 


Dokoki Goma dokoki ne masu tamani 
da Allah ya bayar domin rayuwarmu. 


Idan muka yi biyayya ga dokokin Allah, 
Allah zai ji dadin rayuwarmu. 


Allah? 


Allah 


Allah ya bamu Dokoki da Dokoki 
Goma. 


Allah ya sanar mana da kansa ta 


hanyar wadannan dokoki da 
dokoki. 


m çim e Tambayoyi na 
yau 


A ina ne Allah ya rubuta Dokoki Goma? 


© Itace kwamfutar hannu 
2 Ruwa kwamfutar hannu 
@ Takarda 


@ Tablet na dutse 


“e Maganar Yau "+H 


Musa kuwa yana can tare da 
Ubangiji kwana arba'in da dare 
arba'in ba ci 

burodi ko ruwan sha. Ya rubuta 
kalmomin alkawari a kan allunan, 


wato dokoki goma. Fitowa 34:28 


Na 22 Kalmar Allah 
Marakin 
Zinare 


m 
La 
y de) 1 F | 
j | à 
1 
> $ 


€ HEEE BES @ 
mn Maganar Yau @ mmm 


Ya dauki abin da suka mika masa 
ya sanya shi ya zama gunki da aka 
Siffa 

na maraki, suna yin shi da kayan 
aiki. Sai suka ce, "Wadannan 
allolinku ne, ya Isra'ila, wadanda 
suka fisshe ku daga MaS&towa 32:4 


Da Musa bai dade da saukowa daga Dutsen ba, 
sai suka ji ba dadi. "Muna bukatar allahnmu ya 
jagorance mu maimakon Musa." 


Don haka, suka yi dan maraki na zinariya kuma 
suka bauta masa a matsayin allahnsu da zai ja- 


Musa wanda yake saukowa da Dokoki Goma ya yi 
fushi sosai. 


Allah ya yi fushi da su da fushi. “Zan hallaka su. 


Sa'an nan zan maishe ku al'umma mai girma." 


Amma, Musa ya roki Allah ya gafarta musu da gaske. 
Allah yaji addu'ar Musa kuma ya gafarta musu. 


Sea yau Darasigy Wi 


Abin da Allah ya fi kyama shi ne 
bautar wanin Allah ba Shi ba. 


Kada ku yi wa kanku wani gunki ko 
ta yaya. 
Ko me ya faru, kada ku yi Sujada, 
ku bauta musu. 


See Allah? 
Pem 


Allah... 


Allah ya fi kyamar bautar gumaka 
ba shi ba. 


«HER . FSA 
Denmas Tambayoyi na EN 
yau 


Wane gunki ne Isra'ilawa suka YI 
don yin zunubi? 


@ Zinariya Mikiya 
© Marakin Zinare 


@ Marakin Azurfa 


@ Azurfa Mikiya 


€ HEEE BES @ 
mn Maganar Yau @ mmm 


Ya dauki abin da suka mika masa 
ya sanya shi ya zama gunki da aka 
Siffa 

na maraki, suna yin shi da kayan 
aiki. Sai suka ce, "Wadannan 
allolinku ne, ya Isra'ila, wadanda 
suka fisshe ku daga MaS&towa 32:4 


Dakin Allah 
(Tabernacle) 
a cikin 
Hamada 


En A 


HS Maganar Yau < 


A ranar da aka kafa alfarwa ta 

sujada, girgijen ya rufe shi. Daga 
maraice har safiya, girgijen da ke 
bisa alfarwar ya yi kama da wuta. 


Lambobi 9:15 


Allah ya ce wa Musa ya yi alfarwa ta Haikalin 
Allah. 


Allah ya fadi kome game da alfarwa - siffarta da 
dukan abin da ya kamata a shirya dominta 


Kuma Allah ya sanar da su yadda za su yi amfani 
da kowane labarin sa'ad da suke bauta wa Allah 


Musa da Isra'ilawa sun yi alfarwa ta sujada - 


Haikalin Allah bisa ga umarnin Allah. 


- || 
== St — — - 
m, = = = 5 T m = > 
= = 2 ea . - aa 
- Wa = = 4 > an pz Ak - 
= -= is 1 Win Phan "e ESE Lo = — 
x a = j İ ite! Te 
= a r 1 =| 2 1 = it = Pa zai 
IL m MT =P k —_ 
ag AN” . E- 
“Pati | We E 
í f oF 
lı A — 
= NE al ii ie m 
=] e T | | ¡ 
ul | 
- 41) CEM 
£ | | — 
a b aa | 
El i H a 
1 e F 
af na | 1 
= | i = 
= | a | | 
| 1 fm A | | 
on 2 = ag 
B ; h. = sill 
PH ÉS 
= or 
i P r k 
i | T a 
> 4 | = — 
izi | E 4 ği 
z | A he 
Mei Fòn Bi, g 
“q ; i 
ur =. 
İ ST N 
| E | A - E 
f 1 a 
| E “E 
Lang | Lg 
= 
|| 


A ranar da aka kafa alfarwa, girgijen da ya nuna 
daukakar Allah ya rufe shi. Alfarwa ita ce alamar 


cewa Allah yana tare da Isra'ilawa. 


Allah ya bar Isra'ilawa su yi 
mazauni, wato Haikalin Allah, ya 
sa su zauna tare da alfarwa ta 
zama cibiyarsu. 


Ya kamata mu zauna tare da Allah 


a matsayin tushen tunaninmu da 
rayuwa. 


Allah.. 


Allah yana zaune tare da mu, yana 
tafiya tare da mu, ya jagorance 
mu, ya kuma yi magana da mu. 


«HER < 
= aa s eTambayoyi na 
yau 
Menene Allah ya kyale Isra'ilawa su 
yi? 


@ Marakin Zinare 


2 Dokoki Goma 
@ Fada 
@ Alfarwa - Haikalin Allah 


HS Maganar Yau < 


A ranar da aka kafa alfarwa ta 

sujada, girgijen ya rufe shi. Daga 
maraice har safiya, girgijen da ke 
bisa alfarwar ya yi kama da wuta. 


Lambobi 9:15 


Na 24 The kalma na 
Allah 


Jericho ya 
ruguje 


wet 
NE E 


“ 
bad 


Y Maganar Yau Le = A 


A karo na bakwal, sa'ad da firistoci 
suka busa kaho, Joshuwa ya 
umarci jama'a, “Ku yi ihu, gama 
Ubangiji ya ba ku birnin! 


Joshua 6:16 


E + 
a 7 


iğ y Sn Ti 


_ 7 
— = 
Ti 


w | 
SN an 


Isra' lawa. sun so su shiga ei alkawari. Amma 
Jericho, wanda babban katafaren gida ne, ya 


F 


AN 


P 


| pai: — Alp 6 || 


Allah ya ce wa Joshuwa, wanda yake 
shugabansu, yadda zai hallaka Yariko. 


Isra'ilawa suka yi tafiya suna kewaye garun 
Yariko har kwana bakwai bisa ga umarnin Allah. 


| | ME 
| 
K 


Se ANNA 
penga? ; \ 


Lou BANG AN ANANA 


Sa'ad da suke kewaya garun har kwana shida, 


kowace rana har sau daya, Yariko ba ta yi motsi 


A rana ta bakwai, suka zagaya ta har sau bakwai. 
A karo na bakwai, suka yi tsawa mai karfi, bango 
ya rushe. 


mwaa ma Se Darasi na Yau Sige 


Isra'ilawa ba za su iya halaka Jericho 
da nasu ikon ba. Amma Allah ya 
halaka Yariko da ikonsa dominsu. 


Isra'ilawa sun ci nasara ta wajen yin 
biyayya ga Allah. 
Mu yi rayuwarmu cikin biyayya ga 
Allah. 


=) ores Ka Ona a Ya SY a 


mana 


Allah.. 


Allah? 


Allah yana ba da nasara ga 


jama'arsa ta wurin ikonsa mal 
girma. 


Shi ne Allah na Nasaral 


ma Tambayoyi na 
yau 


Menene Allah ya umurci Joshua ya 
halaka Jericho? 


@ Jifa da duwatsu a Jericho har kwana 


bakwai. 
2 Yi addu'a na kwana bakwai domin Jericho. 


@ Ku rera wakar yabo har kwana bakwai domin 


Jericho. 
@ Dogara ga bangon Yariko har kwana bakwai 


kuma a 


SE (a be PORT 


wet 
NE E 


“ 
bad 


Y Maganar Yau Le = A 


A karo na bakwal, sa'ad da firistoci 
suka busa kaho, Joshuwa ya 
umarci jama'a, “Ku yi ihu, gama 
Ubangiji ya ba ku birnin! 


Joshua 6:16 


Na 25 Kalmar Allah 


Gidiyon da 
mutanensa 
300 


Bar Hes 


o 
mm rm Na yau Kalma + 


Sa'ad da mala'ikan Ubangiji ya 
bayyana ga Gidiyon, ya Ce, 
"Ubangiji yana tare da kai, babban 
jarumi." 


Alkalai 6:12 


Mala'ikan Ubangiji ya bayyana ga Gidiyon ya Ce, 
“Allah yana tare da kai, babban jarumi.” Allah ya ba 
shi tabbaci ta raba da ulu. 


Sa'ad da ya tabbata cewa Allah ya kira shi, ya 
rushe Baal da bagadin da Isra'ilawa suke bauta 
wa. 


Allah ya ce wa Gidiyon ya zabi mayakan da za su 
ci Madayanawa. Bisa ga umarnin Allah, maza 300 
ne kawai aka zaba. 


Allah y ya ba A shiri don ya ai musu 
hari. Allah ya sa su kasance da Kahoni da tuluna 
marasa amfani da fitilu a ciki. 


Da dare, Gidiyon da mutanensa 300 suka yi 
shirin da Allah ya ba su. Sun ci nasara a yaki da 
Madayanawa. 


ute | WONG 
rts Darasi na YOU Si > ma 


Gidiyon da mutanensa 300 sun yi 
nasara a yakin da Madayanawa da 
yawa ta wajen yin biyayya ga 
umurnin Allah. 


Sirrin cin nasara a rayuwata shine 
yin biyayya ga Allah. 


Allah? 


Allah.. 


Shi ne Allah Madaukakin Sarki 
wanda zail Iya cin nasara kan 


sojojin abokan gaba da yawa da 
mutane 300 kawai. 


S Tambayoyi na Y4 
Yau 
Wanene bai yi amfani da Gidiyon 
da mutanensa 300 ba don su ci 
nasara da abokan gabansu? 


uani 
le EG E 


© takubba 
@ fitilu 
@ kaho 


o 
mm rm Na yau Kalma + 


Sa'ad da mala'ikan Ubangiji ya 
bayyana ga Gidiyon, ya Ce, 
"Ubangiji yana tare da kai, babban 
jarumi." 


Alkalai 6:12 


Na 26 Kalmar Allah 


Samson, 
Jarumi Mai 
Karfi. 


= 
Bish Kis 


$ HEY MELO 
TATAG Maganar Yau HW mH BE 


Matar ta haifi da namiji ta sa masa 
suna Samson. Ya girma, Ubangiji 
kuwa ya sa masa albarka. 


Alkalai 13:24 


Akwai wani shugaba mai suna Samson a cikin 
shugabannin Isra'ilawa. Mutum ne da za a kebe ga 


Alla LQ : ga pa et min | e AR 


Samson babban jarumi ne. Domin Samson, Filistiyawa da 
sauran kasashen da suka zalunce su ba za su iya 
zaluntar Isra'ilawa ba wani kuma. 


7 4 


Karfinsa ya fito daga gashin kansa. Amma, an aske 


gashin kansa ta hanyar yaudara. Don haka, ya rasa 


Aka kama Samson, abokan gaba suka yi masa dariya. 
Ya yi nadamar yaudarar da aka yi masa saboda girman 


Samson ya roki Allah ya kara karfafa shi a karshe. Allah 
ya amsa addu'arsa ya ba shi mulki daga karshe. 


Samson mutum ne da aka ba shi alheri 
da kira na musamman daga wurin 
Allah. 

Amma saboda girman kai. 
ya rasa su duka. 


Mu kuma 'ya'yan Allah ne masoyan da 
suka samu falalar Allah da aikin sa. 


Don haka, dole ne mu yi tawali’u a 


Allah.. 


Allah ya ji kuma yana amsa 
addu'o'inmu na gaske da gaske 


as 
le EG E 


#lambayoyi na 
yau 
A ina ne ikon Samson ya fito? 


@ gashi 
2 hannu 
@ kafa 
@ ido 


$ HEY MELO 
TATAG Maganar Yau HW mH BE 


Matar ta haifi da namiji ta sa masa 
suna Samson. Ya girma, Ubangiji 
kuwa ya sa masa albarka. 


Alkalai 13:24 


MAKAN ES Ton LAS 
Y $ a 


Na 27 Kalmar Allah 


Ruth, Mace Mal 
Kyau 


€ HERE NO 
ED Maganar Yau he MA 


Jama'arka za su Zama jama'ata, 
Allahnka kuma Allahna. 


Ruth 1:16 


Wata Bayahudiya, Naomi tana da 'ya'ya biyu da 
suka auri ‘yan Al'ummai. Amma, 'ya'yanta biyu 
sun mutu. Don haka, an bar ta da surukanta 


Naomi ta yanke shawarar komawa gidanta a 
Yahuda. Ta ce wa surukanta su koma gida. 
Amma surukarta ta biyu ba ta koma garinsu ba, 
amma ta bi surukarta ta zauna a Yahuza. 


Ruth ta dauki ragowar hatsi don ta zauna da 
Naomi, domin ba ta da mijin da zai kula da gida. 


Ta kuwa dauki ragowar hatsi a gonar Bo'aza. 
Boaz ya dauka cewa ita mace ce mai daraja 
kuma ya auri Ruth. 


Boaz ya karbi Ruth da Naomi a matsayin iyali kuma ya yi 
rayuwa mai dadi. A nan gaba, Sarki Dauda da Yesu sun 
fito daga zuriyar Bo'aza da Ruth. 


y HEY < & BE 6 
a #8 Darasi na YOU emmi 


Ruth ‘yar al'umma ce. Mace ce ta 
gari mal gaskiya kuma ta yiwa 
surukarta hidima da kyau. 
Don haka, ta sami albarka. 


Mu kuma dole mu taimaki 
makwabtanmu 
kuma ku bauta wa Allah 
da zuciya mai kyau da gaskiya. 


Allah.. 


Allah baya duban zahirin zahiri 
amma yana kallon zuciya. 


as 
5 E EG E 


Tambayoyi nag 
yau 

Me ya sa Naomi ta koma gida daga 

Mowab zuwa Yahuda? 


@ saboda rashin lafiya.. 
2 saboda mijinta ya mutu.. 
@ saboda 'ya'yanta biyu sun mutu. 


@ saboda tana son haduwa da danginta.. 


€ HERE NO 
ED Maganar Yau he MA 


Jama'arka za su Zama jama'ata, 
Allahnka kuma Allahna. 


Ruth 1:16 


Na 28 Kalmar Allah 


Addu'ar 
Hannah 


S> Maganar Yau AA 


Yaron Sama'ila kuwa ya cl gaba da 
girma da tagomashi a wurin 
Ubangiji da na mutane. 


1 Sama'lla 2:26 


Hannah ba ta da da. Don haka, ta yi bakin ciki 
har ta yi addu'a ga Allah. "Ya Uban Allah, idan ka 
ba ni da, zan ba ka shi har tsawon rayuwarsa." 


Allah ya tuna da addu'arta kuma ya ba Hannatu 
da mai suna Sama'ila. 


A 


a ey 


Hannatu ta ba danta ya bauta wa Allah a cikin 
haikali kamar yadda ta yi addu'a a baya. 


Sama'ila ya zauna a haikali yana bauta wa Allah. 
Ya sami alheri mai yawa daga mutane da Allah. 


Sama'ila karami ya girma sosal har ya zama karamin 
yaro. Bayan haka, ya zama annabi da ya saurari muryar 


A It. IL 


a ng => Darasi na Yau Sige 


Allah ya ji dukan addu'ar Hannatu, ya 
tuna da ita, ya amsa ta sosal. 


Allah yana sauraron dukkan 
addu'o'inmu. 


Don haka dole ne mu yi addu'a 
da gaske da gaskiya. 


Allah? 


Allah.. 


Allah ya Ji addu'armu kuma ya 
amsa amin. 


© Nayau zama 


Tambayoyi 
Me ya sa Hannah ta yi bakin ciki 
haka? 


@ saboda ciwon ciki 


L 
LG 


“ 
bad 


2 saboda babu kudi 
@ saboda babu da 


@ saboda ta kasance mummuna 


S> Maganar Yau AA 


Yaron Sama'ila kuwa ya cl gaba da 
girma da tagomashi a wurin 
Ubangiji da na mutane. 


1 Sama'lla 2:26 


A'a. 29 Maganar Allah 


Sarki Saul, 


Sarkin 
Isra'ila na 


A 
sy * 


2 


ys 
pa 
E 
8 E da 


Maganar Yau AA 


“ 
bad 


Ubangiji ya ce, “Ka kasa kunne 
gare su, ka ba su sarki.” Sa'an nan 
Sama'ila ya ce wa mutanen 
Isra'ila, "Kowa ya koma garinsa." 


1 Sama'lla 8:22 


"Muna bukatar sarki!" Isra'ilawa suka ce a ba wa 
Sama'ila sarki. 


“Zan ba su sarki kamar yadda suka roka.” 
Ubangiji ya amsa wa Sama'lla. 


Allah ya aiki Saul wurin Sama'ila. Allah ya kyale 
Sama'ila ya zuba mai a kansa don ya zama 


"Wannan shi ne shugabanmu, Shawulu." Sama'ila 
ya sanar da Isra'ilawa cewa Allah ya nada Saul 


Da farko, Saul ya ja-goranci Isra'ilawa da kyau ta wajen 
yin biyayya ga nufin Allah da aminci. Duk da haka, ya 
zama mugun sarki wanda ya ci amanar Allah domin 


HH | Darasi na Yau So 


Da farko Saul ya kasance da 
tawali'u. 
Amma, bayan ya zama sarki. 
bai kara yin biyayya ga nufin Allah 
ba. 


Ya zama mai girman kai da 
kwadayi. 


MATA INTO 


Allah? 


Allah.. 


Allah yana son masu tawali'u. 
Amma ya ki masu girman kai. 


+= = #eTambayoyi n 


yau 
Menene Isra'ilawa suka roki 
Sama'ila? 
@ abinci 
© sarki 


@ Kalmar Allah 
@ gida 


ys 
pa 
E 
8 E da 


Maganar Yau AA 


“ 
bad 


Ubangiji ya ce, “Ka kasa kunne 
gare su, ka ba su sarki.” Sa'an nan 
Sama'ila ya ce wa mutanen 
Isra'ila, "Kowa ya koma garinsa." 


1 Sama'lla 8:22 


in > m ~ Kà dip « A P | $ aa af i 
& m | SY A Ls D us © Nat © | Y 
| Y A TT il | | Ji YN y | 


A'a. 30 Maganar Allah 


Saurayi Yaro, 
Dauda Wanda 
ya sd 


| El 
220? Maganar Yau Öğ BAN 


Dawuda ya ce wa Bafilisten, “Kal 
ka zo mini da takobi, da mashi, da 
mashi, amma na zo maka da 
sunan Ubangiji Mai Runduna, Allah 
na rundunar Isra'ila, wanda ka 
wulakanta. 


EJ AR 


6 
En] 


1 Sama'lla 17:45 


we CP: 


Akwai wani katon soja mai suna Goliyat a sansanin 
Filistiyawa. Ya zagi sunan Allah da fara fada. 


Ba wanda ya kuskura ya yi yaki da shi saboda tsoratar 
da shi. 
A lokacin, saurayi, Dawuda ya ce wa Sarki Saul, "Zan tafi 


‘Zan iya kayar da shi idan Allah yana tare da ni.' 
Dauda ya matso kusa da Goliyat da duwatsu 


Dawuda kuwa ya ce wa Goliyat wanda ya taho da shi 


da takobi da mashi. "Na yi yaki da ku da sunan Ubangiji 
Allah |" 


Dawuda ya jefi dutse ya bugi Goliyat a goshinsa. 
Dauda ya sami nasara akan wannan yakin da 


$ EY | $ WE Oo 
Bp Darasi na Yu mmm 


Sojojin Isra'ila sun tsorata na giant 
Goliath. Suna tsoronsa. 

Duk da haka, Dauda wanda ya gaskata 
cewa Allah yana kare shi, ya yi yaki da 
shi da karfin hali kuma ya ci shi. 

Mu yi imani cewa Allah ya kiyaye mu a 
koyaushe. Za mu iya samun karfin 
zuciya ta wurin imani Allah zai kiyaye 
mu a kowane hali. 

Karfin hali wanda yake daga imani da 


DPTO A a e E 


mang 


Allah.. 


“iang 


Allah? 


Allah ne ke ba da nasara ga masu 
yakarSa. 


$ E | As 

2 aa S Tambayoyi na GF 
yau 

Menene Dauda ya jefa wa Goliath? 


@ takobi 
@ mashi 
© dutse 


@ garkuwa 


| El 
220? Maganar Yau Öğ BAN 


Dawuda ya ce wa Bafilisten, “Kal 
ka zo mini da takobi, da mashi, da 
mashi, amma na zo maka da 
sunan Ubangiji Mai Runduna, Allah 
na rundunar Isra'ila, wanda ka 
wulakanta. 


EJ AR 


6 
En] 


1 Sama'lla 17:45 


